VI. 


Winnipeg, Man 


Nr. ii 


Séea Valdimar Briem: 

AÐ AFKRTSTNA LANDIÐ. 

“Kyrkjublaðið” 10. Sept. 1898. 


Svar: 

Séra Valdimar heflr, sem honum er lagið, skrifað mjög hóflega 
grein í “Kirkjublaðið” móti stefnu þeirri, sem hin unga kynslóð 
landa vorra heima er að hefja á móti hinni göndu gildandi lútersku 
trú. Ilonum líst ekki á hana þessa stefnu, þar eð liann sér, að hún 
er að grafa grundvöllinn undan kyrkjunni, hún er að afkristna 
landið og af þvi hvggur séra V. að muni leiða óöld og eymd og 
skelflngu. En á hverju hnnn byggir það, að afleiðingarnar muni 
þessar verða, er ekki gott að sjá af greininni. 

Eg ætla fyrst að snúa mér að því, er presturinn segir að stefna 
þessi sö sú, að grafa grundvöllinn undan kyrkjunni. Er þá grund- 
völlur sá, sem kyrkjan stendur á, svo ótraustur, að byggingunni 
liggi við hruni ? Er liann þá virkilega ekki styrkari en svo ? En 
hvernig stendur þá á því, að kyrkjan á sér ekki betri 
grundvöll ? Má ekki skoða hyrningarsteinana hvernig 
þeir liggja, cf hægt væri að laga þá, ef að þeir stæðu 
á sandi, sem frosinn hefði verið, en nú þegar sumarið kemur 
með hitanum og blíðunni, losnaði í sundur og skolaðist burtu og svo 
yltu steinarnir undan og byggingin hryndi öll um koll. Ég hélt 
að það sæmdi ekki öðrum eins manni og séra Valdimar, að vera að 
koma með þessar sjónhverflngar fyrir alþýðu, að látast vera að 



— 162 — 


byggja á grunni þeim, sem hann í öðt'u veifinu jitar að sé ónýtur. 
Því að vissulega játar hann það að grundvöllurinn, sem kyrkjan 
stendurá, sé ónýtur, ef að hann heldur að megi grafn liann undan 
kyrkjunni. 

Svo fer liann að kenna það þekkingarskorti “d himtm guðler/u 
frœðum” og “sögulegri rás viðburðanna” og “alt of sterkri trú á orð 
ýmsra útlendra rithöfunda”, að menn skuli halda fram stefnu þeirri, 

En þetta er hálfskrítið, því að þeir einmitt verða styrkastir og 
standa fastast með þessari stefnu, sem fara að lesa þessi guðlegu 
fræði ofan í kjölinn. Fræði kyrkjunnar þola ekla að það séu iesin 
ofan í kjölinn, þau þola ckki visindalcga meðferð. Það kveður svo 
ramt að því, að á hinum íslenzka prcstaskóla er engin samanburðar- 
guðfræði til. Séra Valdimar talar um að trúa Kristiogpostulunum. 
En. hvar getur séra Valdhnar sýnt einn cinasta staf, semKristur hafi 
skrifað ? Hvar getur hann sýnt eina oinustu setningu, sem Kristur 
hafi sagt iærisveinum sínum eður postulum að skrifa eftir sig. Allir 
þeir, sem nokkuð liafa farið út í sakir þessar vita vel, að guðspjöll- 
in er samtýningur eftir sögusögnum ótal manna og samtýningur 
þessi var ekki í letur færður fyr en mannsaldrí eftir Krist. Ilvað 
þá sönnun snertir, að kristindómurinn sé búinn að standa nær 2000 
ár, þá er Buddhatrú eldri, Brahmatrú eldri, Zóróasterstrú eldri, Con- 
fuciusartrú eldri. En svo fer séra Valdimar að fikra við aðalkjarn- 
ann í öllu spursmálinu, er hann fer að vandræðast út af því, að þess- 
ir vantrúarmenn, sem vilji afkristna landið, vilji ekki hafa fyrir því 
að lesa ritninguna ofan í lcjölinn “með einiægri iöngum eftir að 
finna sannleikann”. Að íinna sannleikan ætti að vera markið og 
miðið fyrii hverjum einum, það ætti eins að vera markið og miðið 
prestanna eins og þeirra, sem hann segir að vilji afkristna iandið. 

Ef að grunnur kyrkjunnar er svo veikur, að ekki má við hann 
koma, þvi skyldu menn þá ekki gæta að því ? Ef að hann er svo 
traustur að ckkert getur grandað honum, þá gerir lítið tii, þó að 
þessir bjálfar slái höfði og hornum við hann,þá eiga líka iclerkarnir 
létt með að verja hann. Að finna sannleikann ætti að vera augna- 
miðið. En þegar einn kemur og segir að það sé lýgi, sem annar 
segir að só sannleikur, hvað er þi annað fyrir, en að rannsaka hvor 
réttara hafi fvrir sér. Það er þessi rannsókn, sem kyrkja og' klerk- 
ar snýr sig út úr á allar lundir. Kyrkjan veit að hún þolir hana 
ekki og þess vegna má hún ekki nefna hana á nafn. Eg skal taka 
til dæmis rannsóknina um ættaitölu Krists, rannsóknina um svnda- 
flóðið, rannsóknina um skipanir guðs í gamia testamentinn, þegar 
guð skipar og segir Gyðingum t. d.: “Far þú og drep þú svo 



— 163 — 


mann sem konu, svo barn sem brjbstmylking, svo uxa sem sauð svo 
úlf'alda sem asna;” rannsóknina um getnnð ivrists, rannsóknina um 
helvítiskvalir allra þeirra, sem eklci ent skírðir eða endurfæddir; 
rannsóknina um bókstaflegan innblástu'’. f’etía þolir ekki kyrkj- 
an. En hví eru þi aðrir eins vitmenn o' séra V'aldimar, aðrir eins 
gæða drengir, að vera að halda í þetta ? Ef a ð það eru ósannindi, 
bull og hégiljur, sem þeir fara með, verðtir það þi nokkuð sannara 
fyrir það, að þeir haldi því fram ? Lygi verðu.r ælinlega lygi og 
lygi verður æflnlcga til bölvunar, eins l.-indi og lýð í heild sinnieins 
og hverjum einstökum manni. Þegar því riðist er á grundvöil 
kyrkjunnar, þi er hið eina ærlega ráð, hið eiua drengilega ráð, sem 
prestar kyrltjunnar geta upptekið, að verja hana með rökum. Þeir 
verða að gefa sig út í rannsókn ef að þeir eiga að geta heitið ærleg- 
ir menn. Þeir mega ekki hugsa það að þeim takist að blekkja 
menn til lengdar þegar menn eru farnir að hugsa. Þeir fara ver 
og ver á því sjálflr, þeir fara ver og ver með þjóð sína. Ef að þeir 
eyðileggja hjá henni ástina. til sannleikans, þó hafa þeir illa gjört og 
illa er sú þjóð farin, sem á slíka menn fyrir “bestu menn sína.” 

Það þýðir ekkert að hrópa hátt um það, að nú só verið að af- 
kristna landið. Mildu heldur ætti liver einasti klerkur að koma 
fram og bjóðast til að rannsaka, hvað satt væri í trúmálum, rétt eins 
og hverjum öðrum málum. Það er eitthvað skrítið ef ekki má tala 
um sannleika, leita að sannleika, grenslast eftir sannleika í þeim 
málum sem öðrum. 


Á dauður raaður nokkurn rétt á sér ? 


Það var eins og menn vissu ekkert hvaðan á sig stóð veðrið 
þegar ég fór að rita um það, að það hefði óhæfa verið að draga 
mann dauðan inn í kyrkju þá, sem hann tilheyrði ekki í lifanda 
lífl. Menn litu upp stórum augum og vissu ekkert, hvað þet.ta átti 
að þýða; menn voru orðnir þe -su og þvílíku svo vanir, þeim fannst 
þett-a vera svo rétt og svo tilhlýðilegt. En þetta er óhreinleiki, það 
er ein hliðin á óhreinleika, þeim, sem hefir loðað svo fast við landa 
vora síðan á kúgunardögunum, þcgar þeir vöndust við að standa 
berhöfðaðir og bukkandi frammi fyrir búðarlokunum lieima. Það 
er eins og menn flnni ekki til þess, að á þeim ligginokkur siðferðis- 
ieg kvöt, að koma fram hreinir og beiuir, þegar um skoðanir er að 



164 — 


rxða. Þe'm finnst það vcivi alveg liið samp, þ » að þoir sta.iidi i 
fiokkum þeira, sem þeir ciga ekki heiina í, alveg sama, þó að þeir 
liggi á sannfæring sinni og látist hafa alt aðrar skoðanir, en þeir í 
rauninni hafa. Það lítur mcira að segja svo út, sem þcim þyki það 
tilhlýðilegt, sómasamlegt og dýrðlcgt, að hræsna þannig og koma 
fram alt aðrir menn en þeir eru. Mcnn efu orðnir því svo vanir að 
heiman, að klerkar þar flytji alt aðrar kenningar, cn þcir hafa og 
halda sjálfir. Þeir geri það til þess að halda embættinu, gannarnii - , 
þeim sé það ekki láandi. Og svo hcíir þetta étið sig svo inn í þjóð- 
ina, að í þessu tilliti er sáralítið um drengskap og einurð að tala, 
nema hjá einstöku mönnum. Það er cins og menn sjái það ekki og- 
vilji ekki sjá það, að lygin og hræsnin er svívirðileg og niðurlægj- 
andi fyrir manninn, í livaða mynd, sem hftn kcmur fyrir. Það er 
jafn svívirðilegt fyrir menn að Jjúga því, livaða skoðanirmenn hafi, 
ejns og þegar þeir eru að Jjúga einhverju sér til ábataeða hagnaðar, 
Það er eins svívirðilegt að Jjúga því t. d., að þú trftir á guðdóm 
Krists eða eilíft vítisbil, ef þft trúir því ekki, eins og þegar þft t. d. 
lýgur skömmum eða óhróðri upp á einhvern, sem þft þckkir, og það 
er jafnsvívirðilegt, að ljftga því, að menn tiiheyri kyrkju þeirri, sem 
menn í raun og veru ekki tilheyra, eins og hvað annað semósatt er. 

Já, en þctta hefir nú verið gjört svo oft, kunna menn að segja, 
að jarða menn við kyrkju, þó að þeir kanske tryðu elcki öllum 
þeim kenningum, sem kyrkjufólag það flytur; f 'má ekki tala citt- 
hvað ki istilegt yfir manninum’,; segir hann S. Anderson í grein 
sinni, “er það nokkur svívirðing að grcftra manninn að kristinna 
manna sið ?” En hvað er það þetta kristiiega, sem yfir mönnunum 
er verið að tal.t þegar þeir eru greftraðir? Lftþerskur prestur get- 
ur tæplcga og mun aldrei gjöra annað, en að byggja ræðu sína yfir 
hinum látna á tiúarsannindum þeim, sem hann fylgir og er skyld- 
ugui’ að fylgja. Hann byggir vonina um góð afdrif hins látna á 
friðþægingardauða Krists, hann er nauðbeygður til þess, hann getur 
ekki annað og meira, hann hlýtur að byggja hugmyndir sínar einn- 
ig á því, að hinn látni hafi verið trftaður á atriði sáluhjálparinnar, 
trftaður á guðdóm Krists, á endurlausina fyrir blóð hans, á upprisu 
hans, trftaður á víti, á bókstaf, já meira að scgja sannur kyrkjumað- 
ur, því að: sine ecclesia nulla salus (fyrir utan kyrkjuna er cngin 
sáluhjáiparvon. Þetta er svo viðtekið um'alla kyrkjun, að engum 
kemur til hugar að mæla á móti því. En fari nft klerkur að synda 
í kringum þetta og óska hinu-n látna góðrar og gleðilegr&r lieim- 
komu í öðru lífi, vitandi að hinn látni var enginn kyrkjumaður, vit- 
andi að hann t.rúði ekki þessum sannindum, som að kyrkjan heíir á- 



— 165 — 


kvcðið, að ein skuli geta veitt mannt sílu'nj'ilpina. Þ.l liefir klerkur 
si tangar tv.e’ og t il i" sitt raeð hvorn'. il i:n or þi blAtt áfram að 
lesa lygi yfir hinum látna. Prestur hlýtur að ganga út frá þvi, að 
hinn látni hafi trúað, að minusta lcosti rétt fyrir andlátið, ef að hann 
á ekki að Vísa hinum látna norður og niður. 

En cr það fyrirkoinulag nú rétt, cr það sómasamlegt, 
er það beiðarlegt, að stuðla til þess, að prestur tali lygar 
við þau verk, scm mcnn ýmist kalia lioilög eða því nær ? Er 
það ekki miklu fromur að setja skömtnina og svivirðinguna í liá- 
sætið ? Mér íinnst þau vora kiýnd þar systkynin lygi og óbrein- 
ieiki. Eivsjáið þér ekki, vinir raínir, að þetta er stórkostlega sið- 
spillandi, gjörsamlega cyðiieggjandi aila sanna siðfcrðistilfinningu? 
Það er sannarlegt átumein þeirrar þjiðar, þar sem þetta við- 
gengst hj.í. 

En nú skai ég taka til annað dæmi. Prcsti hefir verið sagf, að 
iúnn látni liafi iðrast og snúist og kropið að.krossinum. Þá getur 
prcsturinn náttúrlega taiað sem konningar hans lrjóða og flutt hinn 
iátna á vængjum enduriausnar eða hins blððnga krossdauða ! sæl- 
unnar bústaði. En enginn, sem ég hefi hcyit um það taia, ekki 
einu sinni lierra Sigfús Anderson, hefir lialdið því fram, hvað þetta 
tilfelli sncrtii’, lát hetra Finneys, að hiun látni liafi suúist í'yiir and- 
látið. Enda mundu fáir kunningjar lians trúa þvi, þó að nú ætti að 
fara að berja það fram. 

En það er þetta kristi/ega, sem sumum finst endilega þurfa að 
tala yfir inönnum. En cf að hinir rétttrúuðn bræður vorir cru eng- 
in flór, þ'i vita þeir vei, að samkvæmt eigin skoðunum þeirra, þá 
gagnar þetta kristiiega tal ekki vitund öðruin en þeim, sein trúaðir 
haf'a verið. Ef að ætti að fara taka lieiðinn Kínverja látinn og lesa 
yfir lionum, að liann yrði freisaður fvrir það, að hann trúði á Kn'st 
— nmðurinn sem aidreí hafði heyi’t Krist ncfndan og engu trúað 
um liann, — hvað væri það annað en hneyksli? Eg ska-1 taka ann- 
að dæmi, scm kannskc verður þeim andstæðingum mínum enn þá 
skýrara. Sefjum svo, að Ingersoll dæi, þessi iiinn tröilaukni mót- 
stöðuinaður iiinnar rétttrúuðn kyrkju, og nú skyldu klerkar koma 
að hópum saman og íara að þyija um það, hvílikur biessaður engill 
að Ingersoll hefði verið, hann licfði dáið í trúnni á Krist, hann hefði 
faðmað krossinn iiclga, liann hcfði iðrast og snúist. En aliirvitaað 
IngersoII trúir engu af þessn. Væri slíkt nú ekki hneyksii og ó- 
liæfa ein að fara að Ijúga þannig upp á dauðan manninn, því að 
sannlega cr það álygi á dauðan mann, cf sagt cr, að hann hafi haft 
alt aðrar skoðanir, cn hann liaf'ði. Og það er líka annað, það er 



— 166 — 


hnll eitt og endileysa; það mætti alt að einu taka einhveija skepnu 
og lesa yflr henni dauðri þetta “kristilcga” og segja að hún verði 
nú sáluliólpin fyrir að hafa trúað hinu eður þessu. 

En það er eins og landinn skilji þetta ekki. Hann ætlar það 
sjálfsagt, að láta lesa þetta “kristilega” yflr öllunr dauðum mönn- 
um. En í löndum sem eru eins kristin eins og Frakkland t. d., er 
það mjög títt að menn eru jarðaðir og jarðsungnir án þess að nokk- 
ur prestur komi þar nærri. Þess vegna eru það gersakir sem oss 
Unitörum hafa gjörðar verið, að segja að vér liöfum endilega viljað 
ná í hinn látna. Það heflr aldrei verið meiniugin. Vcr skrifuðum 
þessa grein frá almennu sjónarmiði réttlætisins. Það var ekki til- 
Iilýðilegt, að fara að tala yflr Finney sál. af presti þess fiokks, sem 
hann ekki tilheyrði og síst af öllu af flokki þeim, sem bindur skil- 
yrði sáluhjálparinnar við trúna, og það er ótilhlýðilegt, það sér hver 
maður, að íara að þylja vflr mönnum ræður, sem bygðar eru á 
syndafalli, vítistrú og-endurlausnarkenningum; þegar mennirnir 
hafa ekki trúað neinu þessu. Þjóðin okkar væri siðferðislega stærri 
og meiri ef að hún gætti hreinskilni og drengskapar í þessu sem 
öðru. 

Svo cr líka virðingin, sem menn æfinlega ciga að bera fyrir 
dánum. Mcmi mega ckki gjöra þá að ræflum, þeir geta ekki borið 
hönd íyrii' höfuð sér, þeir geta ekki mótmælt, þó að eitthvað sé borið 
á þá, eða eitthvað cigi að gjöra við þá. 0g ef að nokkur dreng- 
skapartilfinning býr í mönnum, þá verða þeir að gæta þess vandlega 
að gjöra hinum látna ckki rangt til. Þetta hafa menn fundið fyrir 
svo fjarskalöngu síðan, að fyrir tíma kristinnar trúar var alþekt hið 
latneska máltæki: dc mortuis nil nisi bene (seg að eins gott eitt um 
þá sem dánir eru). Að meiða æru eða mannorð dáins manns er því 
ákaflega viðurhluta inikið. En er ekki mannorð lians meitt mcð 
því, að ætla bonum aðrar skoðanir en haun hafði og láta hann svo 
fara að afsverja skoðanir lífs síns dauðan ? Vér viljum ekki tala 
meira um það, þvi oss þykir það svo Ijótt. 

Hér í þessu tilfelli getur því ekki venð spurning um annað en 
það, hvort liinn látni vinur vor hafl tilheyrt hinni lútersku kyrkju 
eða ekki. En andstæðingur vor neitar því í grein sinni, því að 
hann segist ekki vita til að hann hafi skrifað sig í nokkurn söfnuð. 
Ilann gat því óm : '>gulega tilheyrt liinni Iúþesku kyrkju og hún hafði 
því ekkert yflr honum að lcsa. Því að það vita þeir, sem lionum 
voru kunnug'ir, að i Xýj i Islandi sagði hann sig úr kyrkjufélagi 
Islendinga, setn þar var þá. 

En u-ntal þetta og greinlr vildum vér óska að yrði til þess, að 
menn færu að gæta betur d cngskapar og lireinskilni í meðferð sinni 
með dána menn, ca hingað tii heflr átt sér stað. 



167 — 


ZÓROASTERS-TRÚ. 

Eftir Bundchesh bókunum. 

Fyrirlestur flutt.ir í Wiijnipejí 1893. 

Eftir séra M. J. Skaptason. 

Eg œfla að bregða mcr með yður, kæru vini'r, dálítinn spöl, 
vcr vci ðum enga stund að komast þangað, það cr að segja í andan* 
um, þó löng væri Ieiðin, ef vér ættum fótgaugandi að fai’a, svo cr 
það líka aftur í tíinann um fleiri þúsundir ára. Ég ætla að bregða 
íuér með yður þangað, sem forðum var vagga forfeðra vorra, hinria 
norrænu víkinga, sem bygðu norðurlönd, fundu ísland og bygðu 
það. Það er austui í Asíu, ekki þar sem Nói gamli var og synir 
hans, þvi vcr eruni þcim ckki skyldir, enginn blóðdropi þeirrarenn- 
ur í æðum hinna norrænu þjóða, austar megum vér fara og' lengra 
norður, einhversstaðar norður af Samarkand á sléttunum þar, um 
suðurhlrta Siberíu og suðausturhluta Résslands liciir það líklega 
verið, sem þjóðin bjó fyrir ómunatíð, að likindum áður en heimur 
var skapaður eftir biblíutali. Ilún hcflr vcrið voldug og mikil, það 
getnr maður séð á stórþjóðum þeim, scm frá henni cru komnar þó 
að engin séu ritin eða bækurnar, er hún hafl látið oss ettir móður- 
þjóðin, þá hafa þó tungumál dætra liennar frætt oss heilmikið um 
liana, hvernig liöguin hennar hafl verið háttað og hvernig lienni hafi 
liðið; en dætur hennar, þjóðirnar scm af henni cru komnar, eru 
þcssar: Indur cða llindúar öðru nafni, Persar, Grikkir, Latínar 
gömlu, Celtar, Gormönsku eða Tentonsku þjóðirnar, og Slavar. 
Upprunalega bjuggu Aryanar (ekki Aríar, sein er nafn á kyrkju- 
flokki kristnum) í landi cinu, Arvana Vae.jo. Segir svo í biblíu Parsa 
Vendidad að Ahura-Mazda (eða Ormuzd) liali skapað það og væii 
þar unaðslegt að vcra, en svo skapaði Angra-Mainyus (Ahriman) 
höggorm einn milcinn og Daovas (djöllarnir) sköpuðu vcturinn. Frá 
þosstt landi, Aryana-Vaejo, strcymdu flokkarnir, suður á Indland og 
hrundu írá sér þjóðum þeim, cr þar bjuggu, og mynduðu Brahma- 
trúna, cr nú fvlgja einar 150,000,000 manna og hefir það cflaust 
vcrið ínjög snemma, löngu áður en vér þekkjum nokkrar sögur af- 
Annar flokkurinn hljóp suður á I an austanvert, myndaði þar þjóð' 
íiokk og trú, Zóroasters trúna; snomma heflr þ.ið og hlotið að vera, 
því á dögum Cyrusar var sú trú útbreidd um hið persneska ríki og 
Eufratsdalinn. hriðji Flokkurinn voru Grikkir. Afar snemma, 
löngu fyrir 1030 fyrir Krist, h ifa þeir komið cinhversstaðar norðan 



— 168 


að Grkklandi og þegar Trója var unnin, um 1000 f. Kristá voru 
þeir búnir að stofna ríki mörg á Grikklandi, mynda tungumál og 
trúarbrögð, er sverja sig í ættina til austurlandatrúarbragðanna, en 
til þess að mynda. tungumál heflr gengið afarlangur tími; þá voru 
Latínar fyrir á Ítalíu er Encas kom þar úr Trójubardaga ogeru þeir 
hinn íjórði íiokkur. Þá hefir það og verið mjög snemma er Celtar 
brutust vestur um norðurálfu og vestur á Bretlandsevjar og hrundu 
frá sér hinurn fyrri íbúum landa þeirra er þeir fóru yflr. Einnig mynd 
uðust þar trúbrögð og tungumil sem leyfar eru af á Skotlandi og írdl., 
Galeliska. Á eftir þeim kemur norræni flokkurinn og er hann hinn 
sjötti og festist hann í kringum Eystrasalt og erum vér frá honum 
komnir, en ekki af neinum semitiskum eða syroehaldeiskum upp- 
runa eins og Nói og Gyðingar. Vér höfum aldrei átt neitt skylt 
við þá. Seinna komu Slavar, scm nú byggja Póien og Kússland og 
löndin þar um. 

Ein af þessum frændþjóðuin vorum voru hinir gömlu Parsar, 
Trú sú er myndaðist meðal þeirrá er kend við Zóróaster og kölluð 
Zóróastcr-trú. Hvenar hann' haíi uppi verið. vita menn ekki mcð 
vissu, en þegar hin elsta bóka biblíu þcirra var rituð, var Bactría 
sjilfstætt ríki cn Assyrar unnu það um 1200 árum fyrir Krist og 
getur Zóróaster ekkí liafa lifað seinna en á þeiin tíma, því hann átti 
að hafa verið kennari Vistacpa konungs. Aristóteles, grískur spek- 
ingur á dögum Alexanders mikla, rúmum 300 árum fyrir Krist 
scgir, að Zóróaster hafl verið uppi 6000 árurn fyrir dauða Platós og 
Ilermij'pos að hann hati verið uppi 5000 árum fyrir Trójubardaga, 
cða löngu áður en heimur var skapaður eftirbiblíu taii. Zóróaster 
þessi er kallaður höfundur trúar þeirrar er við hann er kend; hcfir 
hann verið framúrskarandi maður, spekingur að viti og hinn besti 
maður einn af þeim mönnum, sem með kenningum sínum hefir 
liaft afarmikil áhrif á mannkynið, vanalega er liann kallaður Zó- 
róaster en í Yacnabókunum er hann kallaður Zarathustra. Honum 
er eignað mikið af biblíu Parsa, éinkum hinar elstu bækur, en svo 
hefir safninu verið haidið áfram af eftirkomendunum og bök bætt 
við bók cins og átt hefir sér stað um allar biblíur heimsins. Biblía 
Parsa er kölluð Zend-Avesta, en allar eru bækur þessar æfagamlar 
og meginhluti þeirra víst cldri en hinar elstu bækur ritilingar 
vörrar. 

Eg ætla nú að lofa yður að heyra sköpunarsögu þeirra Pars- 
anna eins og hún er fram sett í Bundehesh og er hún á þessa leið: 

I upphatt skóp hin eilífa eina vera, Zerana Akerana, tvær aðrar 
guðdómlegar verur. Ilin fyrri, Ahura-áfazda, konungur, var lion- 



169 — 


um trör og dyggur, en hin síðari var Ahriman eður Angra Mainyus, 
konungur myrkursins, og urðu þoir brátt ósáttir. 

• Hin óendanlega., ótakmarkaða vcra, Zerana-Akerana, réði það 
nú af að eyða því hinu ilia cr Ahriman hafði stotnað til og lét því 
Ormazd skapa hinn sýnilega heim, og ákvað hoiminum aldur, að 
hann skyidi verða 1200 ára gamall. Skifti hann tíma þessum í 4 
tímabii, or hvert skyldi vara í 3030 ár. Á hinu fyrsta tímabili, 
skyldi Ormazd rikja einn, á hinu öðru timabili áfcti Ahriman að taka- 
til starfa en vera þ5 Ormazd undirgeíinn, á þriðja tímabilinu áttu 
þeir biðir að hafa vöidin, og á íjórða tímabiiinu átti Ahriman að 
ráða mcjtu. 

Ormazd hóf nú sköpunina með því, að hann skóp Fereuers eða 
Fravaslii. Hvað cina, scm skapað hefir vcrið, og livað eira sem á 
að skapast, á sitt Fi'avashi og er það orsök og grundvöllur tilveru 
þess. Jafnvel Ormazd sjálfur heflr sitt Fravashi í tilliti til frum- 
skaparans Zeiana-Akerane. Fyrir því hlaut andlegur og ósýnileg- 
ur lieimur að ganga á undan hinutn sýnilega, líkamlega ncimi, sem 
frummynd hans, 

I’ogar Ormazd skapaði hinn sýnilega heitn, þá skóp liann fyrst 
hrcirtngu ltiminsins og jörðina, sem himinhvolfið livílist á. Á jörð- 
inni skóp hann hið háa Albordj fjali, scm gnœfði upp yfir himin- 
hvolflð uns það náði frumljósinu og tók þá Ormazd scr þar bústað. 
Frá hæsta tindi þess liggur brúin Chinevat upp í himinhveifinguna 
og til Goroclman, sem er opið á himir.hvelfingunni uppi yfir Albordj. 
Gorodman er bústaður Fravashanna og hinna sælu, og brúin þangað 
liggur yfir hyldýkið Duzakk, ginnungagapið, þar sem Ahriman býr 
undir jörðu niori. 

Ormazd vissi það, að þegar hið fyrsta tímabii, 3000 ár, væri út- 
runnið, þá mundi orustan við Ahriman byrja; liann vopnaðist því 
og skupaði scr til hjálpar allan hinn skíuandi himinsins her — sól- 
ina, funglið og stjörnurnar — voru ijósverur þessar máttugar mjög 
og hlýddu ailar Oi'mazd. Fyrst skóp hann hinn trausta hlaupara 
cr aldrci deyr, sólina, og gjtirði hana að konungi yfir hinum sýni- 
lega iteimi. Frá Albordj leggur hann upp í ferð sína, rennur hring- 
inn í kringura jörðina efst uppi í himinhvolfinu og snýr aftur að 
kvclcli." Síðan skapaði Ormazd tnnglið með þess eigin ijósi. Það 
leggur og upp frá Albordj, rennur utan um jörðina um hin iægi'i 
himinhvolf og snýr svo aftur. Siðan skapaði hann hinar fimm 
smærri jarðstjörnur og allan herskara hinna föstu sfjarna í hinum 
legstu hvolfum himnanna. Kúminu miili jardarinnar og himinhvelf- 
ingarinnar er því skift í þrjú hvolf, sólarhvolfið, tunglhvolfið og 



— 170 — 


stjðrnuhvölflð. Þessir herskarar stjárnanna voru óbreyttir liðsmenn 
í ófriðnum við Ahriman og var þeim skift í fjórar svcitir, cr hver 
hafði sinn höfðinyja. Tólf flokkum var skipað í hin tólf merld 
dýraliringsins, var pcim skift í fjórar deildir, í austri, vestri, norðri 
og suðri. Jarðstjarnan Tistrya, Jöpíter, cr foringi hinna austlægu 
og nefnist stjörnu prinsinn. Sitavisa, cða Saturn, er foringi liinna 
vestlægu, Vanant, eða Mercur, hinna suðlægu og Hapto-iringa, eða 
Mars, hinna norðlægu. I miðju himnanna er hin mikla stjarna 
Mesch eða Meschgah (Venus). Ilún er foringi þeirra allra móti 
Ahriman. 

Hundastjarnan Sirius cða Sura, cr annar vörður lii»nns; cr 
honum fest við bryggjuna Chinevat og geymir hann afgrynnisins 
að bústöðum Ahi imans. 

Þegar Ormazd nafði búist við á himni, var nú liðið hið fyrsta 
timabil af hinum fjórum, og dýpst ncðan úr myrkraríki sínu sA 
Ahriman hvað hann hafði gjört. Ilann fór því að skapa líka !t móti 
þessari ijóss-sköpun. Skóp hann mikinn og óttalcgan rayrkva- 
heim, jafnan að tölu, og jafnan að mætti Ij isveium Ormazd En 
mcð því að Ormazd þekkti eymd þá alla, cr lilotnast mundi aí' 
Ahriman, cn vissi liins vcgar að Ahriman mundi ósigur bíða, þá 
býðnr hann Ahriman frið; en hann þáði hann ckki og kaus lieldur 
ófrið. En er til ófriðar kom, varð Ahriman blindur við að líta hátign 
Onnazd og felmtri sló yfir liann er hann si hina hreinu svipi (Era- 
vaslii) hinna heilögu manna. Ormazd sigraði hann með orði sínu 
og hvarf hann þá niður í afgrynni myrkranna, og lá hann þar fjört- 
aður um öll hin 3000 ár hins annars timabils. 

Ormazd lauk nú sköpun sinni á jörðunni. Var Sajiandomad 
varðengili jarðarinnar, og jörðin Ilethra var móðir alls hins lifanda. 
Khordad var drottinn tíiuanna, árn, mánaða og daga, einnigcr liaim 
verndari vatna þeiria, cr renna frá lindinni Anduisur í fjallinu Al' 
bordj. Jarðstjarnan Tistrya hafði það starf, að iyfta upp vatninu í 
gnfu, safna því saman í skýjum og láta það falla niður ti! jarðar í 
rcgndropum og skyldi sfjarnan Sitavisa (Satui'n) hjálpa Tistrya til. 
Voru skýjavaldar þessir í miklutn metum hafðir. Amcrdad var að- 
alguð jarðargróðans, cn Iiinn voldugi Mithra var guð frjófgunar og 
framleiðslu og getnaðar. Starf hans var í því fólgið, að lciða Fras- 
vashi (svipi eða sálir) í líkama þá, er þeir áttu að byggja. 

í Ijósheimi Ormazd átti hvað eina á jöt'ðu sinn verndarguð. 
Þessum varðenglum var skift í flokka og deildir, er hver ltafði einn 
foringja og foringinn aðstoðarmenn. Ilinir sjö Amslmspauds voru 
Uinir helst t verndarguðir og var Ormazd þeirra fremstur; hiuir sex 




— 171 — 


voru: Bahman, konungur himins; Arðibehesclif, konungur eldsins; 
Scharivcr, konungur málma; Sapandomad, drotuing jarðar; Amer- 
dad, konungur jarðargróða; og Khordad, konungur vatnsins. 

Þannig iauk liinu öðru tímabili. Á þvi liafði Ormazd skapað 
hið mikla frumnaut, er átti að vera frummynd allra dýra jarðar ogí 
því var uiðurlagt fræ allra lifandi skepna. 

Á mcðan Ormazd var að ijúka ijóssköpun slnni, var Ahriman 
ekki aðgjörðalaus í afgrynninu myrkraríki sínu; starfaði Ahriman 
að því, að skapa tilsvarandi vonda veru móii hverri góðri veru er 
Ormazd skóp. Þessir andar næturinnar stóðu í fylkingum með hin- 
um sjö foringjum sínum, Daevas, eða djöfiahöfðingjum, er svöruðu 
til liinna sjð Amshaspands (Ijósfursta). 

En cr ait var búið undir liið mikla stríð, var iiðið að endir hins 
annars tímabils. Einn af Daevunum eða undirhcims-furstunum, 
herti þá á Ahriman að byrja slaginn. En cr liann taldi herskara 
sína, fann hann ekkert í þeim, er hann gæti skipað móti sálum Fra- 
vashi, góðra manna, og féllst honum þá hugur. Loks var þetta 2. 
tlmabil á enda, fyltist þá Ahriman miklum móði því hann sá að sér 
var nú ekki longur tii setu boðið, hendist hánn nú upp og hyggur 
að láta til skarar skríða. Svcitir hans fyigdu honum ef'tir í fyrstu, 
cn þó komst liann að eins einn upp til himna; heiílukkar hans sátu 
eftir. Fór þá hroliur um hann, svo hann hentist af' himni oí'an á 
jörðu, brá sér í höggormslíki og smaug inn að miðbiki jarðar, og inn 
í hvað eina á jörðu lifandi og liílaust. Ilann fór I fi’umnautið, inn 
í eldinn sjálfan, hina sýnilegu ímynd Ijósguðsins, og spilti honum 
með reyk og gufu. Því næst réðist hann á liimnana, og hafði þeg- 
ar j^firunnið nokkuni hluta stjarnanna, er hann vafði í reyk og 
þoku, cn þá réðist Ormazd á liann og fylgdu lionum sálir heigra 
manna. Niutíu daga og níutíu nætur stóð slagurinn; var þá Ahriman 
algjörlega yfirunninn, og lirakinn n'ður í afgrynnið Duzakh, ásamt 
hersköium sínum. 

Þar var hann þó ekki lengi þvi iiann gróf göng í gegnum miðja 
jörðina fyrir sig og félaga sína og nú lifir hann á jörðinni ásamt 
Ormazd samkvæmt ráðsályktum hins cilifa. 

Ottaieg var eyðilegging sú er hann gjörði á jörðinni. En því 
meira sem hann reyndi illt að gjöra, því meira framkvæmdi hannaf 
ráðsályktunum hins eilífa, þóit honnm væri það ekki sjálfrátt og 
fiýtti þannig fyrir þroskun hins góða. Þannig fór hann í nautið, 
frumdýrið, og þjakaði það svo að það dó. En þegar nautið dó, þá 
spratt hirin fyrsti rnaður, Kaiomarts, fram af hægra herðarblaði 
nautsins, en af vinstra herðarblaðinu spratt Goshuruu, sála nauts- 



— 172 


ins, og varð nú verndarengill dýraflokksins. Ennfremur spratt 
ait dýraríkið fram af líkama nautsins. Abriman fyllrist nú æði 
miklu, og skapaði hin óhreinu dýr; skapaði hann eitt óhreint dýr á 
inóti liverju er hreint var. Þannig skápaoi Orinazd hundinn, en 
Ahriman úlíinn, Ormazd öll liin gagnlegu dýi’, en Ahriman öll hin 
grimmu og skaðlegu; sama var og að því er plönturnar snerti. 

Þó hafði Ahriman ekkert til að setja á móti Kaiomarts, liinum 
uppvunalega manni, og réði því af að drepa hann. Kaiomarts var 
hæði karl og kona, en, er hann dó, komu af honum hinir íyrstu 
menn. Tré spratt upp af líkame lians og spruttu á því tíu pör karia 
og kvenna; liið fyrsta parið var Meshia og Meshiane. Voru þau 
upphafiega saklaus, sköpuð til hitnnaríkissæiu og tilbáðu Ormazd, 
sem skapaia sinu. En Ahriman freistaði þeiria. Þau drukku mjólk 
úr geit einni og spiltu svo sjálfum sér. Ahriman færði þeim þá á- 
vöxt, er þau átu og misstu við það hundrað hluti sælu sinnar, en 
einn hluti sælunnar var þó eftir. Kouan varð f'yrri til að færa 
Daveunum (djöflunura) fórnir; að flmtíu árum iiðnuin áttu þau 
tvö börn, Siamak og Vesohak og dóa hundrað ára gö.nul. Fyrir 
syndir þeirra mega þau sitja í helvíti allt til upprisudags. 

Þó að mannkynið væfi nú dauðlegt orðið og ofurselt allskonar 
cymd og hörmungum fyrir synd hinna fyrstu foreldra, þá var það 
þó ekki svo illa farið scm margur kann að hugsa sér. Maðurinn er 
mitt á milli tveggja heima, ijóssins og mýrkursins, tneð fullu frelsi 
til þcss að velja hvort hann kýs heldur illt eða gott. Ormazd skap- 
aði manninn og því er maðurinn skyldurað heiðra hann og dýika 
hann fyigja lionum í striðinu við hiii illu maktarvöld. Eu Ahriman 
og Daevar (djöflar) hans, umkringja manninn nótt og dag og leyna 
til að lciða hann afvega svo þcir auki með því vöid myrkranna. Jlað- 
urinii hefði alls eigi verið fær um að standa á móíi freistingum þess- 
um, er hiuir lyrstu menn höfðu falíið íyrir, ef ekki Ormazd liefði 
séð aumur á lionum og geíið lionum opinberun vilja síns í lögmáii 
Zóroasters. Ef maðurinn lilýðir þessum boðum, þá er hann undir 
vernd og varðveizlu Ormazd og djöflar haf'a engin völd yfir honuin. 
Aðnlinntak þcssa lögmáls er þetta : Ilugsa þú hreiulega, tala þú 
hreiulega og breyt þú hreinlega. Alt það, sem frá Orinazd kemur, 
er lireint, en alt það sem f'rá Ahriman kemur er óhreint; eins þart' 
að ieggja stund á hreinieika iíkamans eins og hreinleika sáiarinnar. 
Eyrir því eru margar og nákvæmar reglur og fyrirskipanir um að 
haida likamanum hieinum. 

tíálir mannanna, sem Ormazd hafði upphaflega” skapað,: voru 
geymdar á hirnni í Ijósríki Ormazd, en þær þurftu að koma af'himni 
of'au til þess, að samtengjast mannlegum líkama og ganga í gegnum 



— 173 — 


rcynslnskólann í Iífl Jpcssu, var það kallað að þær þyiftn að kynna 
scr ‘fleiðirnar tvær” og vel.ja uni liverja þær vildu fara. Þær scm 
kj ísa hið góoíi í lifinu, fara til góðra engla við dauðann og ieið- 
bcinir hundurinn Sura þeim til brúarinnar Clnncvat oggætir þcirra. 
Aftur draga dj'iflarnir liina vondu þangnð. Þar lieldur Ormazd 
sj dfur dóin yflr siiuiium og ííkvcður foriög þeirra. llinir góðu fara 
cftir brúnni til bústaða sælunnar og taka Amsliaspands (liinir sjö 
ijóscngiar) þar fagnandi við þcim; en hinir vondu lirapa niður í at- 
grynnið Duzakh og k veijast þar af djöflunum. Ormazd ákveður 
live lengi hvcr skuli í kvölunum vera og leysast sumir bráðlega 
þaðan fvrir bænir og meðalgöngu vina sinna, en margir hljóta að 
bíða þar upprisu liinna dauðu. 

Ahiiraan sjálfur stuðlar mikið til þessa, hefir hann haft mikið 
vald yfír mönnum um þessi seinustu 3000 ár. Ilann skapaði sjö 
■ halastjörnur á móti hinum sjö jarðstjörnum og æddu þær um himin- 
geiminn; stóð af þeim háski mikill og tylltust allir ótta og skelfingu. 
En Ormazd setti jarðstjörnur sinar yfir þær til þess, að haida þeim í 
skefjum, og hcfta meingjörðir þeirra. Þetta iulckast þeirn alt til 
liins síðasta tímabils. Þá sleppur ein halastjarnan frá verði sínum, 
tunglinu, eftir ráðsályktun hins eiiífa, steypir sér niður á jörðina cg 
verður þá alt í báli einu. En áður en þetta skeður, mun Ormazd 
liafa sent spámanninn Sosiocn, til að snáa mönnum til réttrar trúar, 
og þvínæst kemur upprisa hinna dauðu. 

Örmazd mun þá að nýju klæða bein hinna dánu með holdi, óg 
munu vinir og frændur þá þekkja hver annan. Þar á eftir kemur 
skilnaður liinna réttlátu og syndaranna. 

Þegar Ahriman lætur halastjörnuna falla á jörðina til að eyði- 
ieggja sem mest hann getur, þá vinnur hann í þjónustu hinnar ei- 
iífu veru, þótt það só móti vilja hans og ætlan. Því brenna sú er 
halastjarnan veldur, breytir jörðinni allri í logandi flóð, sem bráðið 
járn væri, og rennur elfa þessi með ofsagangi niður í riki Alirimans. 
Hinnir réttlátu verða að vaða í gegnum hana til bústaða sælunnar, 
og íinnst hún ekki vera heitari en hálfvoig nýmjólk, en syndurum 
öilum íleytir elfan niður í afgrynnið Duzahk. Þar skulu þeir bernna 
í þrjá daga og þrjár nætur; eru þeir þá lireinir orðnir, ákalla Orm- 
azcl og fá að koma í ríki himnanna. 

Síðarmeir á Aliriman og allir þeir, sem með honum eru í af- 
grynninu, að hroinsast af eldi þessum, alt hið illa á að oyðast og 
mvrkrið að hverfa. Síðan á að koma ný og fegurri jörð, hrein og 
fuilkomin er vara skal að eilífu. 

Þetta trúarkerfi er eignað spekingnum Zóroaster sökum þess, 



— 174 — 

að liann var liinn fyrsti maður, er nokkuð kvað að, sem liélt þessum 
og líkum kenningum tram, ekki þó í þeim skilningi, að Zóroaster 
hafl einn manna fundið þessa trd upp. Menn flnna ckki upp trfla' - - 
brögð, þau vaxa, þau liggja í huga þjóðarinnar og svo saf'nar einn 
eða fleiri þessmn hugmyndum saman og setur þær í samanhangandi 
heild, þannig var því varið með ásatróna vora fornu. hað má margt 
segja um þessa trú, en fyrst vil jeg geta hugmyndar þeirrar cr 
gengur í gegnum hana alla og svo sýna að liverju norræna trúin 
gamla hafl verið skyld henni og síðan hvað Gyðingaþjóðin liafl af 
henni lánað og vér aftur af hcnni. 

Aðalhugmyndin, sem vakað hefir fyrir Zóroaster, er stríðið á 
milli hins illa og góða. Ilann heflr haft ákaflega næma tilfinningu 
fyrir því hve þessi öfl voru mótsett hvert öðru í hciminum. Hið 
góða á örðugt uppdráttar, það verður si og æ að liggja í stríði við 
hið illa; stundum ber hið góða sigur úr býtum og stundum hið illa. 
Oft er það að hið illa verður rikjandi um langan tima; það brýtur 
undir sig hið góða svo það getur ekki haft neinn framgang eðá 
þroska, en af því hið góð.a er verulegt en hið illa ekki, þá verða 
þessi yflrráð hins illa ekki ævarandi, það hlýtur að verða undir á 
endanum. Þess vegna lætur Zóroaster guði og góða menn berjast 
móti djöflum og vondum mönnum, en loks sigrar þó liið góða; hegn- 
ingin hjá Zóioaster er ckki iátin koma fram á hinum vondu í het'nd- 
arskyni heldur til þess, að betra þá; eldflóðið hreinsar þá. Þeir siija 
ekkií því um óendanlega eilífð, heldur í þrjí daga og koma hreinir 
úr því tilbiðjandi skapara sinn. Samr er um Ahriman og djöflana, 
þeir eru látnir hafa lengri vist 1 víti, en þó losast þeir þaðan, þegar 
þeir eru orðnir hreinir. Þá er það og einkennilegt, hvernig vopnin 
eru, sem hermenn ijósguðsins berjast með, það eru hinar hreinu 
hugsanir, hin hreinu orð og liin góðu verk. Hún er siðíerðislega 
góð og hrein þessi trú. Betran mannsins kennir Zóroaster að eigi 
að koma innan að frá hinu hreina hjarta; þegar hjartað er hreint þá 
á það að verka góðar hugsanir, góð og guði þóknanleg verk. Ilug- 
myndin, sem hér liggur til grundvallar í kenningum Zóro&sters verð- 
ur því í rauninni hin sama og kernur fratn hjá hinum guðdómlega 
kennara í Galileu í þessum orðum: sælir eru hreinhjartaðir því þeir 
munu guð sjá; og þó lifði Zóroaster að líkindum fleiri þúsund árum 
áður. Zóroaster fann þyngst til hins andlega illa, þess er kom inn- 
anað úr hinu spilta hjarta mannsins; sbr.: innan að frá lmgskoti 
mannsins koma aliai'illar liugrenningar og girudir o. s. frv. En 
hann skilur ekki hið illa, hann getur ekki fuuiið það sem eiginlegt 
heiminum eða náttúiiegt, heldur verður hann að Ieita að því hjá 
andaheiminum, hjá djöilunum. Þar lætur hann upptök þess vera. 
Honutn heflr farið þar, sem mörgvm öðrnm, að þcir leita langt um 
skammt, þeir lilaupa laugar leiðir yíir flrnindi og fjöll, yflr klungur 
og kletta til þess að leita að því, sem þeir gætu f'undið við fætur sér, 
ef þeir gættu nógu vel að. Niðurl. næst, 



— 175 — 


Unitaiaíélagið í Minnesota liefir sent oss svo látandi bréf: 
liev. iMagnús Skaptason, 

Wlnnipeg. 


Kæri bróðir. 

Unitaraþingið í Minnesota, hefir falið mcr sem nýkosnum skrif- 
ara þingsins á liendar,'að tilkynna yður sem meðlirn þingsins (Con- 
ference) ái vktun þess sem samþykt var með öllum atkvæðum við 
seinustu setu þings'ns í New Ulm þetta ár; og er liún á þessa leið: 

Þingið áiyktar að senda söra Magnúsi Skaptason í Winnipeg, 
bróðurlega kvcðju sína, og lætur félagið í Ijósi ánægju sína yfir 
liinni óþrevtandi trúmennsku Iians, að vinna fyrir frjilsum trúbrögð- 
um og felum vér honum að flytja kveðju þessa trúbræðrum hans { 
liinuin ýinsu söfnuðum, er hann þjónar. 

Með bróðurlegum huga 

Franklin C. Southworth. 


ÁSKORUN. 

Samkvæmt “D.igsbrún” nr. 4. f. ð., eiga allar útistandandi 
skuidir þess blaðs npp að nýjári 1895, að borgast til min undirskrif- 
aðs sem fyrveranda útgefanda þcss blaðs. — Þegar ég rók að mér 
útgáfu “Dbr.” bar ég svo gott traust til ianda minna hér vest.ra, að 
ég hafði góða von uin að þcir mundu standa í skilum við mig með 
andvirði blaðsins, en þetta hefir farið á annan veg, því yfir $230 
eru enu útistandandi, þrátt fyrir ítrekuð tilniæli mín um borgum 
(að undanteknum nokkrom kaupendum sem ávalt finna til skyldu 
sinnar að standa vel í skilum, og er ég þeim mönnum mjög þakk- 
látur, bæði fyrir fljót skil og annan stuðning, sem þeir hafa látið 
mér í té). Mönnum hlýtur að vera það augljóst, að efnalitlum 
manni er það stórkostlegur hnekkir, ef viðskiftamenn hans standa 
illa í skilum og láta það dragast árum saman að borga honum 50cts, 
$1, eða $2 upphæð, en hann aftur að hafa skuldbundið sig til að 
svara út fleiri tugum dollars upp á væntanleg skii kaupenda. Eg 
skora alvarlega á alla mína heiðruðu viðskiftavini, sem skulda mér 
íyrir “Dbr.” upp að nýj iri 1895 (I. og II. árg.), að borga nú tafar- 
laust skuldir sinar, annaðhvo.t beinaleið til mín eða til þess útsölu- 
manns, sem ég bendi hverjum til í reikningi sínum, og hafa lokið 
því fyrir næsta nýjir. Eftir þann tíma verða allar þessar skuklir 
fengnar I liendur innlendum skuldheimtumönnum til innköllunar. 

Gimli 1. Des. 1896. 

G. M. Thompsox. 


— 17C — 


0 

Jólngjaíir! 


Nú fiira niftrm aö hugsa uiu aö kaupa jóli- os uýjárs gjafii- lianda viii 
um og vandun.önmnii. Dagsbrúu lan ar líka til aö fá jóla- eöa uýjái s- 
sendingar frá kunpeud im sínilhi. Oss sáiliggur á psiiingaiHiin fyi ir ný 
árið. Það eru liara $1—2 frá hverjnm eiinuu, en alt til s.iimms er |>etta 
heilmikil fúlga, og íiieira en megilegt til jiess, aö gera Digslnún skuld- 
lausa við alla memi. 

Utsölumenn! Fyrir alla muiii látiö nú ekkert tftkif.m i lij.V liöa að 
ná inn sem mestu fyrir nýjáriö. 


Nýtt tímarit: 

“Bókasafii alþýðu“. 

Svo heitir nýtt tímarit, sem hr. Oddur Björnsson í Kauptnannahöfn 
er byrjaður að gefa út. Er svo til œtíast aö það korni út í flokkum, og 
verða þrír árgangar í hverjum ílökki en hver árgangur verður um 300 
blaðsíður í venjulegu 8 blaða broti. Hver árgangur kostar, í kápu 80 
cent, innhundinn í vandað og fallegt band 8L.20—81.30. 

Aðöllu forfallalausu fæ ég 1. bindi safnsins soint í þessum mánuði og 
hefir það inni að halda öll 

Ljóðmæli Þorsteius Erlingssonar, 

með ágætri mynd af höfundinuiu. Má búast við að kvæði þessa alkunna 
snildar-skálds seljist mjög ört, or þau koma, og er því vissast fyrir þá, 
sem vilja eignast þau, að senda p intanir til mín nú þegar; en ekki þarf 
að borga fyr en við móttöku bókarinnar. 

þar eð sérstaklega hefir verið vandað til útgáfu Ljóðmælanna, verður 
þetta bindi nokkuð dýrara en hin önnur bindi Bókasafnsins Fyrir á. 
skrifendur að “Bókasafni alþýðu” kosta þau : 

I mjög vönduðu og sterku bandi $1.00. 

I ágætu skrautbandi, gylt í sniðum $1.20 
Viðvíkjandi BÖKASAFNI ALÞÝÐU vísa ég möniium að öðru leyti 
til nákvæmari auglýsingar í Heimskringlu 10. Des. síðastl. 

M. PÉTURSSON. 

Aðalútsölumaðum. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjórí : Magnús J. Sicaptason. 

686 Alexander Ave. 

Féliirðir og afgreiðslumaður : MagnúS Pétursson. 
709 Alexander Ave. — Box 3C5. 


Heimskringla Prtg. & Pucl. Co. 



